Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I 



Illllllllll 



e0008S802T 






LLTTMYM 

X DDWV fiVMSIANFA O WElNlDOff 
« 0Yr*n.rti%)iT YK 

V Sti n'c <I«d a Fdidto ; 
AC TS T 

aRvuHCoeDiYX sm rBKcniciNioti 

f.*' M;nr.vnp. 




LLYTHYR, &c. 



V 



FUOBYR Asjf'YLj 



Yr 



ydym yn gobeithio mai dymunol 
gcnych yw cly wed oddi wrthym fel hyn o flwydd- 
yn 1 flwyddyn, a'cb bod yn dal fylw ar ein cyng- 
liorion, gan ymdrechu i gyd-ymagweddu a bwynt, 
gyda phob parodrwydd nieddwl. Llawcr gwaith 
y biiom yn eich gofod mewn cof o'r dyledfwyddau 
ag y fydd yn gorphwys arnoch i*w cyflawnu y 
nail) tu ag at y Hall; ac yn ddiau, os na i'yddir yn 
gydwybodol yn nghylch y rbai byn, fe fydd cariac 
brawdol yn debyg o oeri, ffurfioldeb mewn addol. 
iad yn cymnieryd lie, eiwa yn moddion gras yn betl 
dyeiihr, a phob math o annhrefn yn llenwi'r eg- 
Iwyfi. Ar yr un pryd gwybyddwcb, gyi'eillion 
fod pethau o bwys neillduol yn pertbyn i chw 
heblaw yr hyn a enwyd ; ac un o'r cyfryw ydy v 
y ddyledfwydd o FYFYRIO. Y mae achos i ofn 
iod hvn yma yn cael ei efgeulufoyn fawr y'mhlitl 
proflefwyr; ac erbyn byn, nid yw ryfedd fod cyi 
lleied o ilas^ ganddynt ar ranau cyhoeddus y gref 
ydd Grift'nogoi. 

Gyda golwg ar y gorchwyl o Fyfyrio, ni a gawn 
yn y Llythyr hwn, amcanu i ddangos pa bethai 
vw y rhai y dylid myfyrio yn eu "cylch — rhodd 
ycbv'Hg o gyfarwyddiadau am y dull o gyflawm 
y ddyledfwydd bon — pennodi yr amferau y byddi 
yn addas i fyfyrio — a gorpben, gydag enwi rb« 
annogaethau i yroarferyd a'r ddyledfwydd o fy 
tyrio. A*r Duw fydd yn gwcled yn y dirgel a'c 
lierjkho i iodyn dcMal gyda'rgwaiihl 






^^^ 




1». 



3 

Yn gyntaf^ mae'n rhaid cael rhyvv bethau i fy- 
fyrio yn eu cylch; ac os na fyddwch yn groefawi 
niyfyrdodau duwiol ac yfbrydol, te ddaw'r byd 
a'i wagedd i mewn i fwyta eich crytdwr. Y niae'r 
pethau canlynol yn gymmwys iawn i todyn dcf- 
tunau myfyrdod: 

Gweithredoedd Duw mewn crcadigaeth. Fe 
ellir roeddwi fod per ganiadydd Ifrael yn dwys- 
fytyrio ar hyn, pan y dywedodd, ** Y neioedd 
fydd yn datgan gogoniant Duw; a*r fFurfai'en fydd 
yn mynegu gwaith ei ddwylaw ef." A thrachcfn, 
•• Pan edrychwyf ar dy nefoedd, gwaith dy fyfedd, 
y lloer a'r fer, y rhai a ordeiniaiit. ' Yn y pethau 
a wnaed y gwelir> mewn modd amiwg, dragyw- 
yddol allu a Duwdod y Creawdwr. Y mac ei 
d^oethineb a*i ddaioni, hefyd, yn cael euhamlygu 
yma. Er fod y greadigaeth yn bloeddio fod 
Duw, ac yn dwyn tylliolaeth ei fod yn anfeidrol 
fawr, etto nid llyfr perthynol i bechadur, fel y cyf- 
ryw, ydyw hwn ; o herwydd nad yw yn ynganu 
dim am iechydwriaeth. Ar yr un pryd', nyni a 
allwn, fel rhai a fiafriwyd a'r datgudaiad dwyfol, 
gymmeryd achlyfur i ryfeddu fod y Duw mawr a 
greodd fydoedd a gair o'i enau, yn ymddaroftwng 
1 fylwi, mewn trugaredd, ar Iwch y llawr. '* Pob 
perchen anadl molianned yr AFgiwydd. Mblwch 
yr Arglwydd,'* 

Y mae trefniadau rhagluniaetb, hefyd, yn dra 
theilwng o'n myfyrdod. Y Bod anfeidrol a lun- 
lodd y cwbl, fydd yn cynnal pob dim trwy air ei 
uerth. Fe ellir canFod gweithrediadau rhagluniaetb 
mewn haf a gauaf, oerni a gwres, ac yn mhlith ere- 
aduriaid o bob math. — Ond y mae ymddygiadau 
Duw tu ag at ddynion yn haeddiannoi o'n fylw 

A 2 




4 

manylaf. Yr ydym yn gweled rhai yn cael eu dyr- 
chafu, ac ereill yn cael eu hifelhau. — Yr Argl- 
wydd fydd yn llywodraethu ac yn gwneulhur fel 
y myno a phawb. Y mae rhyw bethau wedi bod 
neu yn bod yn amgylchiadau y naill a'r Hall o ho* 
nom a alJent fod yn ddefnydd i lawer o fyfyrdodau 
buddiol, ac yn wir nid oes un diwrnod yh myned 
heibio nad yw rhagluniaeth yn galw arnom i graftu 
ar ei fFyrdd hi. 

£r fod y pethau a cnwyd yn add as i fyfyrio ar- 
riynt, etto gwirioneddau y datguddiad dwyfol fydd 
deilyngaf o'n bryd. Yr ydym yn cael perffeithiach 
darluniad o Dduw a'i briodoliaethau yn y gair nag 
mewn un lie arall. Yma hefyd y mae genym gyf- 
leufdra i weled rhagluniaeth yn dwyn i ben ei 
hamcanion ; ac anhawdd fuafai i ni ddychymmygu 
ci bod mor fanwl yn ei gweithrediadau, heb dyft- 
ioiaetb yr yfgrythurau. O frodyr, nid oes dim 
achos i ni fod yn amddifaid o deftunau i fyfyrio 
arnynt, os edrychwn i mewn i lyfr Duw, a da iawn 
fyddai i ni dryfori llawer o bono yn ein cof, fel na 
byddom na fegur na diffrwyth yn ngwybodaeth ein 
Harglwydd lefu Grift. Y mae yma wirioneddau 
fydd a thueddiad ynddynt i weithredu ar ein hofn, 
yn gyftal a gwirioneddau addas i feithrin ein gob- 
aith. Pethau o'r pwys mwyaf a fynegir am Dduw 
a dyn — cyfraith ac etengyl — duwiolion ac annuw- 
iolion — amfer a thragywyddoldeb — nef ac ufFern; 
fel agyrydym yn cael ein cylchynu gan Haws o 
ryfeddodau, bob tro y byddom yn ymgynghori SV 
'ymadroddion bywiol. Clywch brofiad Da fydd 
ar hyn ; •* Mor gu genyf dy gyfraith di ! hi y w ly 
myfyrdodbeunydd," Sal, 119, 97. 

Yn ail, ni a roddwn i chwi, garedigion, ychydig 
o gyfarwyddiadau am y niodd y dylid cyilawnu 
y ddyledfwydd hon o fytyrio. 



I 



iSSJiliiS^- --'■' "■*■"--• 



Wrth ddechreu ar hyn, goddefw.ch i ni'cb annog 
i ymofyn am gael eich meddyliau dan argrafF peih- 
au dwyfoU yn eu pwys a'u gwerthfawrogrwydd. 
Y mae pob un o honoch yn proffefu, fod acliofion 
byd arall yn anfeidrol mwy o ran eu canlyniad na 
dim fy'n perthyn i'r fucbedd hon. A cbwi a ddy- 
lecb fod dan awdurdod y fatb grediniaetb, yn fwv 
bolloi na cbyflFredin, pan y byddoch yn myned i 
fyfyrio yn mhetbau Duw. Y mae creadigaeth« 
rbagluniaeth, ac iecbydwriaetb, yn rboddi o'n 
blaen y gwerfi mwyaf buddiol, ac am hyny ni a 
ddylem-eu hyftyried gyda dwyfder. 

Dracbefn, fe a allai fod yn dra llefol i cbwi, er 
mwyn troi eicb meddyliau i iwybr myfyrdod, i 
ddarllen rban o air y gwirionedd. Ar^ ol ymdra* 
fFertbu yn ngbylcb y byd a'i betbau, y mae y me- 
ddwl yn dueddol i lynu wrtb y llwcb, ac yn llafurio 
dan radd o angbymmwyfder i fytyrio ar betbau 
yfbrydoU Pwy Griilion nad ,yw yn gofidio am 
byn ? Ond y mae yn angenrbeidiol i arferyd rby w 
foddion i ymlid ymaitb yr yfbryd marwaidd bwn. 
Os byddwcb, frodyr, yn cael eicb blino gan y fath 
dymer annymunol, cymmerwcby Blbl mewn IJaw, 
gyda golwg at Dduw am fendith, a darllenwch 
ihyw gymmaint o bono. Fe allai na fyddecb yn 
hir wrtb y gorcbwyl, cyh yr ennyno y tan o'ch 
mewn, ac y byddocb yn teimlo awydd.i roefawi 
myfyrdodau duwiol. Dechreuwcb ar y gwirion- 
edd a fynocb, y mae yn da! cyffyllliad a*r corph 
G wirioneddaua ddatguddir yn y gair. Os decb- 
reuwch fyfyrio ar iechydwriaetb yn angeu'r groes, 
fe arweinir eicb meddyliau i yflyried fod irueni 
dyn yn fawr, cyn y gallafai fod angen arno am 
y fath iechydwriaetb. Pe caecb eich Ilenwi a 
golygiadau dwys yn gyntaf am gyflwr di-ymgel- 

A 3 



edd y^'chadur, fcl y cyfryw, hyn a'ch tywyfai i 
olygu . lab Duw, o ran ei addafrwydd, i ach- 
ub pUn marwolaeth. Ac y mae gwirioneddau 
y gair y. gyffredinol yn dwyn y iath berthyn- 
as a hyn a m gilydd. 

Yr ydym yn eich cynghori, drachefn, frodyr 
anwyl a hofF, i gyd-dymheru gweddi a*ch myfyr- 
dodau: Gweddi yw anadl y creadur nevvydd, ac 
y mae pob duwiol yn gweddio ar Dduw mewn 
amfer cymmeradwy. Mae gweddi yn debyg i 
halen ar y bwrdd. Pa beth bynag fyddo yr ym- 
horth, mae angen am hwnw braidd o hyd. Felly 
pa beth bynag y byddom ni yn ei gylch, nyni a 
ddylem arf^ryd gweddi. Mae rhwymau arnom i 
gyflawni y ddyledfwydd hon, yngwyneb gorch- 
wylion daearol, a pha faint mwy pan y byddom 
n ymofod ar waith Duw ? Ni chawn ni fawr o 
ts oddiwrth wrando na chymmuno na dim aralJ, 
oddieithr cin bod yn gwcddio. Fe ddylai ein 
;l)ocheneidiau hefyd efgyn iV nef, pan y byddom 
yn myfyrio ar ryw ran o waith, neu aii yr ArgU 
wydd; ac yn myfg pethau ereill, ni a ddylem we- 
ddio ar fod ein mytyrdod yn cacl derbyniad gan 
Dduw. Mae'r Salmydd yn fiampl i ni yn hyn, 
pan y mae yn dywedyd, ** Bydded ymadroddion 
fy ngenau, a myfyrdod fy nghalon.yn gymmerad- 
wy ger dy fron,0 Arglwydd, fy nghraig a'm pryn- 
wr," Sal. 19, 14. 

Hefyd, da fyddai i chwi 1 yftyried pob peth ag 
y byddoch yn myfyriu arno, mewn roodd ymar- 
ferol. Nid dyben crefydd yw ein goleuo yn unig, 
end y mae tueddiad ynddi i'n gwneuthur yn fwy 
fanSaidd a nefol, o ddydd i ddydd. Yn awr, frodyr, 
cdrychwch ar waith y greadigaeth, i'r dyben o fod 
yn fwy parchus oDduw, yr hwn a greodd y nef- 



I 



7 

oedd a'r ddaear. Sylwch ar weithredoedd rhag- 
]uniaeth,fel y galloch, yn un peth, fod yn ddi- 
rwgnach y'ngwyneb ymweliadau ceryddol. Mae 
llawer o ddaioni yn debyg o ddeilliaw i chwi 
oddiwrth fyfyrio ar drefn icchydwriaetli, Yma 
y gwelir drwg pechod, rhyfeddol gariad Duw, yng. 
hyd a rhwymau y ihai a gredafant trwy ras i \\yr 
me^vn newydd-deb buchedd. Gofelwch am tod 
eich mynych ymarferiad a'r gair, yn eich dwyn 
yn fwy agos at Dduw. — Mae yr holl yfgrythur 
yn tueddu at hyn, a thrwy fendith yr Arglwydd. 
mae y dyben hwn hefyd yn caei ei atteb« 

Yn drydydd^ Ni a amcanwn i bennodi dllan 
yr amferau y byddai yn addas i fyfyrio. Fe a 
debygid na ddylai profFefwyr ddim a bod yn holf- 
ol ddi-feddwl am bethau tragywyddol, pan bydd- 
ont yn ymdrin a'u galwedigaethau tymhorol, er 
iiad ellir cynnal y'mlaen y gwaith o fyfyrio mdr 
drefnus yn y cyfryw amgylchiadau, a plian y 
byddir yn neillduo rhyw gyfran o amfer at y gor- 
cbwyl. Etto, frodyr, y mae llawer o bethau yn 
cynjmeryd lie ar hyd y dydd, a allent fod yn gyn- 
northwyol i*n myfyrdodau ynghylch Duw a*i 
bethau, ac yn ficr mai dyledfwydd pob CriAion 
^w bod yn wyliadwrus yn erbyn meddyliauofer* 
Fe ddywed Dafydd dduwiol, **Meddyliau g/^r a 
jafeais: a'th gyfraith di a hoflfais. Sal. 119, 113. 

Pelh addas iawn drachefn, ydyw myfyrio yn 
y boreu, cyn dechreu ar orchwylion y dydd. 
ic yn y prydnawn, wedi yr elont heibio. '• Yn 
Fore, Arp[lwydd y clywi fy lief; yn fore y 
zyfeiriafj^ ngweddi attat, ac yredrychaf i fynu,'* 
Viae He i feddwl fod y gwr a ddywedodd ielly, 
^n myfyrio yn gyftal ag yn gwedd'io yn y boreu 



8 

ac y mae hyn yn fwy eglur etto oddiwrth y dyft- 
iolaeth a rydd efe mewn man arall, " Achubais 
flaen y cyt-ddydd, a gwaeddais; wrth dy air y 
difgwyliai's. Fy llygaid a achubafant fiaen gwyl- 
iadwriaethau'r TiflJ, i fyfyrio yn dy air di/'Sal. 1 19, 
147, 148. Ac mewn perthynas i fyfyrio yn yr 
hwyr, y mae genym fiampl o hyny yn Gen. 24, 
63. '* Ac Ifaac a aeth allan i fyfyrio yn y mz^es, 
yn min yr hwyr." 

Unwaith ettp, yn y fFordd hon, yr ydym yn eich 
cynghori i fyfyrio Ilawer mewn pethau da, cyn ac. 
ar ol cyflawniadau cyhoeddus. ^' Gwylia ar dy 
droed, pan fyddeeh yn myned i dy Dduw." Y 
mae hyn yn cynnwys fod pwys y gwaith yr ydys 
yn wynebu arno, yn gorphwys ar y meddwl. Peth 
hollol annhrefnus y w ymddiddan am y byd prefen- 
nol a'i helyntiau wrth fyned i odfaon gras, ac yn 
enwedig, os bydd y dadwrdd yn barhau, hyd nes 
deuir at ddrws y ty cyfarfod; a'r addoliad, fe allai, , 
wedi dechrea, ac aflonyddwch a gofid yn cael eu 
gwneuthur i ddynion difrifol a fyddo yno yn ba- 
rod a*u dyfgwyliad wrth Dduw. Gyfeillion an- 
wyl, a ydyw canu, gweddio, a gwrando pregethau, 
yn orchwylion mor yfgafn, fel ag y gellir, mewn 
xnodd mor ddibarotoad, ymofod arnynt ? Yr oedd 
yr hen dduwiolion yn fawr eu hiraeth am gael y- 
fraint o fyned 1 dy yr Arglwydd, ac yn fynych y 
cawfant eu. diwallu megis a mer ac a brafder. j 
Agorwch chwithau eich fafnau, fel y caffont eu 
llenwi. Wrth fyned o'r addoliad cyhoeddus, ad-^ 
fyfyriwch ar y pethau a glywfoch. Crybwyllvvch 
am danynt v naill wrth y llall. Gweddiwch iawer 
ar fod eu hoi yn aros arnoch yn mhob man. 

Yn olaf^ ni a roddwn i chwi ychydig o annogi 
aethau i ymarferyd a'r ddyledfwydd o fyfyrio.— j 



Cellir meddwl, yn gyntaf, fod myfyrio yn mhethau 
Duw yn perthyn yn h^nfodol i ddyn grafol, yn ol 
y darluniadau a roddir o bono yn y dwyfol air. 
•• Canys y rhai fydd yn ol y cnawd, am bethau'r 
cnawd y maent yn fyniaw; eithr y rhai fydd yn ol 
yr Y{bryd, am bethau yr Yfbryd." Rhuf. 8, j. 
•* Ond fydd a'i ewyllys yn nghyfraith yr ArgU 
wydd, ac yn myfyrio yn ei gytraiih ef ddydd a 
DOS." Sal. I, 2. Yn mhellacb, nid allwn ni ddim 
dilyn ol y praidd yn iawn hcb byn, am fod y cyf- 
ryw fydd yn awr yn etifeddu'r addewidion, wedi 
bod yn dra diwyd gvda'r gwaith dymunol hwn. Y 
niae llyfr y Sdlmau, yn enwedig, yn cadarnbau 
hyn. Drachefn, O frodyr, cymmerwch eich 
cyngbori genym, i fod yn gydwybodol yn ngbylcb 
y ddy]cdfwydd o fyfyrio, o blegid fod hyny yn 
tueddu yn fawr i fan£leiddrwydd a cbynnydd- 
mcwn gras. Pan y byddoch yn myfyrio» yr ydych 
n edrycb ar ogoniant yr Arglvvydd; ac y mae 
lyn yn eich dwyn yn fwy cyffelyb iddo, ac yn 
fxvy gwyliadwrus yn mbob*peth,. Y mae myfyrio 
yn y gair a'r dyftlolaetb yn llenwi eneidiau y fFydd- 
loniaid a llawcnydd annbraetbadwy a gogoneddus* 
O blegid fegurdod meddwl, y mac llawer o grift- 
'nogion yn anghyfurus iawn yn cu crefydd, ac ych- 
ydig a f wynbeir ganddynt o ddyddanwch yr iech- 
ydwriaeth. 

Yn ddiweddaf, gyfeillion hawddgar, myfyriwch 
lawer mown pethau dwyfol acyfbrydol, yn gym- 
inaint mai trwy hyny, a thrwy fendith y netoedd 
ar eicb llafur, y deuwch i fod yn fwy-fwy addas i 
ogoniant. Ynoy maeVtrigolion dedwydd yn edrycb 
bytb ar brydlenhwch yr Arglwydd ; a phan y by- 
ddom ninnau with yr-un gorchwyl, fe fydd hyny 
ar y fPordd i'n cyrahvvyfo i fyned i*w plith. 



I 



10 

Ilancs Cijmmanfa Glandwr. 

BORE ilydd Mcrclicr, ana 10 o'r g^orh, daethom 
yn nghyd i g^^niiul cyfrinach neillduul. Cafodd ci 
dechreti, trtvy wcddi, gan y brawd B. P^vans, Treweu^ 
a^l gorphen gan y brawd T. Luke, IIwlflTordd. 

Am ^ o*r gloch, bii ymddiddan cyhoeddus gan y 
gwcinidogion, yn yr h^vn, yn mhlith pcthaii erelll, y 
cytunwyd i gadw, yn yr eglwysi, y 3ydd o Orphcnbaf 
yn ddydd o ddiolchganvch am ymddangosiad diweddar 
rhagliiniacth, o blaid cin rhydd»did fel ymneillduwyr 
Protestanaidd, a bud casgliadaa i gacl en gwneuthur 
yn rill hamrywgynnuHcidfaoedd tu ag at y draul sydd 
\sqA\ myncd ar ein cyfeillion yn Lluodain, yo ymddi- 
ffyniad yt achoscyflTrodinui, 

Ygyfcillach uchod a ddechrcawyd gan y brawd D. 
Peter, Cacrfyrddin, ac a orpheawyd gan y brawd 
J. Griffiths, Machynlleth. 

Am 4 o'r gloch, y brawd P. Jenkins, Brychgoed, a 
cUochreuodil yr addoliid, trwy ddarllen, niawl, a gwe. 
ddi. Pregcthodd y brawd D. Williams. Llanfairrauallt, 
oddiwrth Sal. 85, 8. a*r brawd D. Williams, Llanwr. 
tyd, oddiwrth 2 Sara. 22, 5. a dybenwyd trwy wcddi. 

■ Dydd law, am 10 o'r gloch, dechrcnwyd trwy weddi 
gan y brand T. Jones, Moclfrc. T^rcgcthodd y brawd 
J. Roberts, IJanbrynmair, ar San^t'tc^/dr/^ Sabbath, 
oddiwrth Lef. 19, SO. y brawd W. Warlow, Mil ford, 
yn Saesneg, oddiwrth Rhuf. 8, 38. 39. a'r brawd G. 
Hughes, Crocswen» oddiwrth Eph. 2, 8. a dybenodd 
trwy woddi. 

Yn y prydnawn, gweddiodd y brawd P. Maurice, 
Ebenezcr. Pregethodd y brawd T. Jones, Saron oddi 
wrih Mat. 26, 75. a'r brawd A. Shadrach, TaUy-bont, 
oddiwrth DcuL -29, 29. a gorphcnodd y gymmaafa. 






r 

t 



II 
Hancs Cymmanfa'r lirj/chgoed. 

m 
CV'FARFU yr eglwys prydnawn dydd Mawrth I 
ii-cddio Duw am fendith ar ddyfodiad ei gcnhadon i*a 
plith. Pregethodd y brawd W. Thomas, Llangonwyd, 
oddiiKTrth Mat ^, 27. a'r brawd G. Ilughes, Crocswcn^ 
oddiwrth Rhuf. 6, 22. 

Daeth y gweinidogion yn nghyd bore dydd Mercher, 
i*ystyried y cyfry w bethau a berthy nent i'r cgl wysi. — Y 
brawd D.PcterjCacpfy rddio, a ddcchrcuodd y gyfrinach, 
trwy weddi, a diweddwyd yr uurhyw gan y brawd 
J. Jones, Rhydybout. 

Am 3 o'r gloch, gwcddiodd y brawd D. Davies» 
Abertawc. Pregcthodd y brawd J. Davics, Alltwcui 
ar Bwifs a dyledsxc^fddau y weinidogaeih grist" nogolf 
oddiwrth 1 Cor. 4, 2. a'r brawd A. Shadrach, TaUy- 
bont, oddiwrth Job 25^ 4. a dybenodd trwy wedd;. 

Am 7 o'r gloch, bore dranoetb, gweddiodd y brawd 
J. Griffiths, Machynlleth. Pregcthodd y brawd W, 
Griitiths, Glandwr, oddiwrth 2 Tim. 3, 15. a'r brawd 
J. Meyler, Rhos-y-caerau, oddiwrth Jor. 50, 5. a dy- 
benodd trwy weddi. 

Am 11 o'r gloch, gwcddiodd y brawd D. DairieSy 
Llan-y-bri. Pregcthodd Dr. Lewis, Llanuwchlyn, oddi 
wrth Heb. 13, 20. y brawd D. Peter, Caerfyrddin, 
oddiwrth Mat. 16, 18. a'r brawd £• Jones, Pont-y* 
Pool, oddiwrth Diar. 3, 17. ac a orphenodd wasanaeth 
y dydd. 

Yn Hihob un o'n Cymmanfaocdd cawsom fod undeb 
a heddwch yn yr eglwysi yn gyfTredin, a bod yn hyt- 
rach ychwanegiad at rif yr aelodau. Y mae genym 
achos i fendithio Duw am y cynnorthwyon a roddwyd 
i'n brodyr yn y cyflawniadau cyhoeddus, ac am y lies- 
lautagafodd milocdd, gobeithio, oddiwrth foddion gras. 



:| 



I 



..• 



12 

Y MAE y Gymmanfa Orllewinol y flwyddyn ncsaf 
i fod yn FfaU! y-brcnin, yn sir GaerfyrdiJin, y Mcrcher 
a lau cyntaf yii mis Mchcfin. Cyfeillach y gweinid- 
o^ion i ddech.cu y dydd cyntaf, am 10 o'r gloch^a 
paHrcgethau yn y prydnawn, am 2 o'r gloch, i gael ci 
traddodi gan y brodyr G. Hughes, Croeswcn, a W. 
Jones, Pcn*y-bont, a'r dydd canlynol dysgwylir y 
brawd B. Jones, Pwllheli, i lefaru ar y Pzci/s o gad 
iaisn sijniadau am Bcrson Crist, ac os amgen, y brawd 
M. Jones, Trelcch. Dysgwylir hefyd y bjrodyr J. Ro- 
berts, Llanbrynmair, T. Bowen, Castellnedd, E. Jones, 
Pont-y-Pool, a D. Davies, Abertawe, i brcgethu. 

Y mac y Gymmanfa ddwyrciniol nesaf i fod yn 
Troedrhlwdalar, yn sir Frccheiniog, y Mcrcher a lau 
cyntaf yn mis Gorphenhaf, Cyfeillach y gweinidog- 
ion i ddechrcu am 10 o*r gloch y diwrnod cyntaf, a'r 
gwasanacth cyhoeddus am 2. He dysgwylir y brodyr 
II. George, Brynberian, T. Phillips, Neuaddlwyd, ac 
E. Jones, Pont-y.pool, i brcgethu, ac yn nghorph y 
dydd canlynol, y brodyr W. Grifliths, Gland wr, G. 
Hughes, Croeswen, D. Peter, Caerfyrddin, D. Davies, 
Abertawe, W, Jones, Pen y-bont, J. Roberts, Llan- 
brynmair, W. Williams, \Vcrn, a Dr, Lewis, Llan- 
uwchlyn. 

Y mac y Gymmanfa Oglcddol i fod yn Caernarfon, 
y Mercher a lau diweddaf o fis Medi nesaf, He y dys- 
gwylir y brodyr Dr. Lewis, T. Phillips, Neuaddlwyd, 
J. Lewis, Gwrecsam, T. Bowen, Castellnedd, W, Grif- 
fiths, Glandwr, a T. Jones, Moelfre, i brcgethu. 

•» • Dymunir ar yr e^lwysi i harhau .y» eu cj/franiadau 
at synnal JTsgol J\"euaMlveytl, Erfod colled a hiraeth ar ol 
y brawd J. Maurice^ eito yr jayn bwriadu i edrynJi allan am 
ryw un cymmwys i gyflawnu ei le ynyr Athrofa huno* 

DIWEDD. 



[• 



fe 



\ 



*^ 



(■ 



I I. 



.it 



t 




I 



i 




* 



